Pahayagan ng Partido Komunista ng Pilipinas 
Pinapatnubayan ng Marxismo-Leninismo-Maoismo 


D-E IN Taon XXXIX Blg. 8 
Abril 21, 2008 
x www. philippinerevolution. net 


Editoryal 


Sagot sa lumalalang krisis: 
Rebolusyon at pag-aalsang bayan! 


Uim na sa sukdulan ang pandarambong tang “globalisasyon,” kawalan ng tunay na repor- 


ng imperyalismo at mga kakutsaba nitong /4 T ma sa lupa at labis-labis na korapsyon. Mula 
papet na reaksyunaryong uri. Nagdudu- SUP. A dekada 1990, isinakatuparan na ang laganap 
h ARETE) 
B 


lot ito ng malawakang pagkawasak ng mga f A. na pagpapalit-gamit ng daan-daang libong 
produktibong pwersa sa mga malakolonya at NGITI ad ektaryang lupaing tinatamnan ng palay tu- 
masidhing pagpapahirap sa nakararaming ma- nd ngo sa gamit pang-eksport, komersyo at 
mamayan ng daigdig. Kasabay ng sumi- turismo. Malalawak na taniman ng pa- 
sidhing krisis ng sobrang produk- N lay ang winasak din ng operasyon ng 
syon sa mga imperyalistang bansa, 7 malalaking dayuhang minahan. 

tinatamaan naman ang mga api at Ma í Ang bilyun-bilyon pisong 
atrasadong bansa ng matinding Sand 

Cy 

krisis ng kasalatan ng suplay at 
pagsirit ng presyo ng bigas, mais, 
trigo at iba pang pinakasaligang 
pangangailangan ng nakarara- 


ming mamama- wl 7 

yan. dpa 
Papara- 

p l AG VARDI 


ting pa la- $ Sw 
mang ang fF T 


paniba- f/ 


2 
gong Q NE Aa 73 


pondong dapat ay 

® napunta sa abono, 
irigasyon at ibang 
suporta sa pagtata- 

nim at suplay ng bigas ay 
ibinubulsa nina Gloria 
Arroyo at kanyang mga 
kasapakat. Di pa nakun- 
tento, nililimas nina Arro- 
yo at mga opereytor niya 
ang dagdag pang bilyun- 
bilyong pisong pondo para 


ng kartel sa 
bigas ang lo- 


rese- à A Pa umano sa pamamahagi ng baboy, salt fertilizer at iba 
syon ng pan- A Y Ay NG pa. Nagpipista sila samantalang ginugutom ang ma- 
daigdigang sistemang Ka) higa f 4. l mamayan. 

kapitalista, hinahambalos na NE TE Patuloy na 
ng matinding kagutuman ang N Ja y p nakokontrol 


nakararaming mamamayan ng daig- W 
dig, kabilang ang sambayanang Pili- 


pino. na] kal na sup- 
Ang kasalukuyang krisis sa bigas ay dulot ng pa- lay at presyo 
ngangayupapa ng papet na gubyerno sa imperyalis- ng bigas 


Protesta laban Lumalawak ang Mga opensiba 
Mga tampok sa paataas na presvo suporta sa digmang sa Davao, ComVal, 
sa isyung ito... pag g ka 2 bayan sa Mindanao Quezon at Abra 


PAHINA 4 PAHINA 5 


dahil sa kabiguan ng National Fo- 
od Authority (NFA) na palakihin 
ang binibili nitong bahagi ng lo- 
kal na produksyon. Nagkukutsaba- 
han ang NFA at ang kartel sa bi- 
gas sa pagpapadagsa ng importas- 
yon at sa ismagling at manipula- 
syon ng presyo ng bigas. 

Lalo pang sumisidhi ang pag- 
darahop ng mamamayan dahil 
sadyang pinipigilan ng naghaha- 
ring rehimen ang pagtaas ng sa- 
hod ng mga manggagawa at swel- 
do ng mga kawani at pinanana- 
tiling mababa at kapos ang kiniki- 
ta ng nakararaming mamamayan. 

Kumakalam ang sikmura, nag- 
pupuyos ang dibdib at nag-uuma- 
paw ang galit ng mamamayan sa 
rehimeng walang hangganan ang 
kasakiman at walang malasakit sa 
kanilang paghihikahos at kagutu- 
man. 

Malaki ang pangamba ng rehi- 
meng US-Arroyo na ang tumitin- 
ding krisis sa bigas ay maaaring 
sumambulat at tumungo sa mala- 
king pag-aalsa. Batid nitong lalo 
pang lalala ang kasalatan at pag- 
taas ng presyo ng bigas pagsapit 
ng tag-ulan at tagbagyo sa mga 
susunod na buwan. Sa pamamagi- 
tan ng NFA, nagbebenta ito ng bi- 


BAYAN 


Taon XXXIX Blg. 8 Abril 21, 2008 


Ang Ang Bayan ay inilalabas sa wi- 
kang Pilipino, Bisaya, Iloko, Hiligay- 
non, Waray at Ingles. 

Maaari itong i-download mula sa 
Philippine Revolution Web Central na 
matatagpuan sa: 

www.philippinerevolution.net 

Tumatanggap ang Ang Bayan ng 
mga kontribusyon sa anyo ng mga ar- 
tikulo at balita. Hinihikayat din ang 
mga mambabasa na magpaabot ng 
mga puna at rekomendasyon sa ikau- 
unlad ng ating pahayagan. Maaabot 
kami sa pamamagitan ng email sa: 

angbayan@yahoo.com 


Ang Ang Bayan ay inilalathala dalawang beses bawat buwan 
ng Komite Sentral ng Partido Komunista ng Pilipinas 


gas sa mas murang halaga, suba- 
lit para lamang makapagpakitang- 
tao at apulain ang galit ng gutom 
na bayan. 

Huli na ang lahat ng ginagawa 
ng rehimen para marendahan ang 
sumasambulat nang krisis sa bigas 
at mapigilan ang galit at pagla- 
ban ng mamamayan. Sa kabila ng 
paghuhugas-kamay ng rehimen, 
lubos na batid ng mamamayan na 
ang rehimeng ito ang siyang iba- 
yong nagpapahirap sa kanila. Ma- 
laon na ring batid ng mamamayan 
na wala silang maaasahan dito. 

Sa harap ng sumisidhing kri- 
sis, lalong natutulak ang mama- 
mayan sa landas ng paglaban. Na- 
pupukaw ang milyun-milyong 
naghihirap at nagugutom na 
taumbayan na sumanib sa arma- 
dong rebolusyonaryong kilusan. 
Marubdob nilang hinahangad na 
mabago ang buong bulok at nag- 
hihingalong papet at reaksyuna- 
ryong sistema. 

Habang nagtatagal at sumi- 
sidhi ang krisis, lalong namumuo 
ang mga salik para sa malawakang 
pag-aalsang bayang magbabagsak 
sa mapagsamantala, mapandam- 
bong, manhid at malupit na rehi- 
meng US-Arroyo. ABI 


Nilalaman 


Editoryal: Sagot sa paglala ng krisis: 
Rebolusyon at pag-aalsang bayan 


Protesta laban sa pagtaas ng presyo 


Sahod, dapat dagdagan 
Mga tagumpay sa Mindanao 
Mga taktikal na opensiba 


Pananalanta ng pasistang estado 
Terorismo ng AFP sa Abra 

BM coordinator, dinukot 
Panggigipit sa mga aktibistang 
kontra-mina 

Lider ng BM, pinalaya 

Ulat ng Pilipinas sa UN, binatikos 


Balita 


Mga protesta 
laban sa pagtaas 
ng presyo ng bigas 


ba't ibang militanteng organisa- 

syon ang naglunsad ng kilos-pro- 
testa bunsod ng patuloy na pagta- 
as ng presyo ng bigas at iba pang 
mga bilihin. 

Nagpiket noong Abril 17 ang 
mahigit 50 myembro ng Gabriela sa 
harapan ng National Price Coordi- 
nating Council (NPCC) sa Makati 
City. Iginigiit ng Gabriela na dapat 
kontrolin ang pumapaimbulog na 
presyo ng bigas at iba pang mga 
bilihin dahil hindi na ito nakakaya- 
nan ng mamamayan. 

Nagrali naman sa harapan ng 
bodega ng National Food Authority 
(NFA) sa Quezon City ang mga 
myembro ng Kilusang Magbubukid 
ng Pilipinas (KMP). Ipinanawagan 
ng KMP na ihinto ng pamahalaan 
ang pag-alis ng murang bigas ng 
NFA sa mga pampublikong paleng- 
ke. Anang KMP, ang planong ito ay 
pagtalikod ng rehimen sa responsi- 
bilidad nito sa taumbayan. Binati- 
kos nito ang rehimeng Arroyo sa 
pagpasa sa mamamayan ng bigat 
ng krisis sa bigas. 

Tinuligsa rin ng KMP ang mga 
kartel tulad ng Binondo 7 dahil sa 
pagtatago nito ng suplay ng bigas. 


ANG BAYAN Abril 21, 2008 


Pinangalanan ng KMP na 
myembro ng Binondo 7 sina Jo- 
aquin Go Soliman, Pio Sy Lato, 
Ramon Ang Syson, Gil Go, Teofre- 
do Co, Leonicio Tan at asawa ni- 
tong si Janet Tio. 

Nagpiket naman sa tangga- 
pan ng NFA ang mga kasapi ng 
League of Filipino Students (LFS) 
at Anakbayan nitong Abril 18. 
Kinundena nila ang rehimeng Ar- 
royo dahil sa paglala ng krisis sa 
pagkain. Ayon sa Anakbayan, ipi- 
nakikita ng rehimen ang kawalan 
nito ng malasakit sa interes ng 
mamamayan sa pagtanggi nitong 
kontrolin ang presyo ng bigas, 
itaas ang sahod at ibasura ang 
Expanded Value Added Tax sa la- 
ngis at mga pagkain. 

Nagbabala naman ang Coun- 
cil for Health and Development 
(CHD) na makakaapekto sa kalu- 
sugan ng mahihirap na Pilipino 
ang patuloy na pagtaas ng pre- 
syo ng bigas at iba pang mga bi- 
lihin. Ayon sa CHD, milyun- 
milyong pamilya ngayon ang 
naghihirap at hindi na matustu- 
san ang mga pang-araw-araw na 
batayang pangangailangan tulad 
ng bigas. Kumakalam ang kani- 
lang mga sikmura at nanghihina 
ang katawan dahil sa kagutuman. 
Dahil sa pagtaas ng presyo ng 
pagkain, lumiliit ang badyet ng 
mamamayan na inilalaan sa pan- 
gangalaga ng kanilang kalusu- 
gan. [AB] 


ANG BAYAN Abril 21, 2008 


Dagdag sahod, 
lalong kailangan 


gayong nagtataasan ang mga presyo ng bigas at iba pang pagka- 
N:. lalong nagiging kagyat ang pangangailangang dagdagan ang 
sahod at sweldo ng mga manggagawa at mga kawani ng gubyerno. 
Halos sampung taon nang nakapako sa napakababang halaga ang sahod 
ng mga manggagawang nagtatrabaho sa pribadong sektor. Ang mga ka- 
wani naman ay wala nang natanggap na umento mula 2001, liban sa ka- 


karampot na 10% dagdag sa basic pay nitong taon. 


Iginigiit ng mga manggagawa 
at kawani na hindi dapat bumaba 
sa P125 ang dagdag sa minimum 
na sahod at P3,000 ang dagdag sa 
sweldo. Anila, dapat isabatas ito at 
huwag ipaubaya sa mga maka-kapi- 
talistang regional wage board. 

Ayon sa isang pag-aaral ng Na- 
tional Wage and Productivity Com- 
mission (NWPC) noong Marso, ang 
isang anim-kataong pamilya ay na- 
ngangailangan ng P858 bawat 
araw upang mabuhay nang disente 
sa National Capital Region. Ang mi- 
nimum na sahod sa NCR ngayon ay 
nakapako sa P350/araw, wala pang 
kalahati sa sahod na nakabubuhay. 
Ito na ang pinakamataas sa buong 
kapuluan. 

Pinakamababa ang minimum na 
sahod sa Autonomous Re- 
gion of Muslim Mindanao 
na umaabot lamang sa f 
P200 gayong ang 
isang pamilya na 
nakatira roon ay 
nangangailangan 
ng P698 bawat 
araw, ayon din sa 
NWPC. Kung ibabatay 
sa kasalukuyang tan- 
tos ng implasyon, ang 
P350 minimum na sa- 
hod ng isang mangga- 
gawa ay nagkakahalaga 
na lamang ng P245.61. 
Ang P200 na sahod ,@ 
ay katumbas na la- 
mang ng P136. Ayon din sa NWPC, 
umaabot sa 85% ng mga mangga- 


gawa ang hindi man lamang tuma- 
tanggap ng minimum na sahod. 
Binatikos naman ng Kilusang 
Mayo Uno (KMU) at Unyon ng mga 
Manggagawa sa Agrikultura (UMA) 
ang pakana ni Arroyo na idaan sa 
mga regional wage board ang kaka- 
rampot na ipinapanukalang umento 
sa sahod. Animo'y nang-iinsulto 
ang mga alipures niya sa Kongreso 
sa pagpapanukala ng P36 na dag- 
dag sa sahod (10% ng kasaluku- 
yang minimum). Hindi rin katang- 
gap-tanggap maging ang panukala 
ng mga dilawang unyon na 
P80/araw na umento. Kung tutuu- 
sin, napakaliit na ng P125 at ng 
P3,000 iginigiit ng mga mangga- 
gawa at kawani. Gayunpaman, 
ayon na rin sa kanila, kahit 
JAR papaano ay makapagdudulot 
” F ito ng kaunting kaginhawaan 
sa laksa-laksang pamilyang 
naghihirap ngayon. 
; Kasabay nito, iginigiit din 
nila na tanggalin na ang 12% 
value added tax na ipinapataw 
ng rehimen sa mga produktong 
petrolyo. Ayon pa sa KMU, ang 
pagtatanggal sa VAT sa mga ito 
ay magreresulta sa sumusunod: 
P59 kabawasan sa gastos ng anim 
na milyong pamilyang gumagamit 
ng 11-kilong liquid petroleum gas 
(LPG); dagdag na kita na ma- 
aring umabot sa P123 kada 
araw para sa 427,000 drayber 


ng dyip; at dagdag na 
P19/araw na kita para sa 582,000 
drayber ng traysikel. ABI 
3 


Lumalawak ang suporta sa 
digmang bayan sa Mindanao 


pagpapaigting ng armadong pakikibaka sa buong kapuluan noong 


D bababa sa 350 aksyong militar ang naiambag ng Mindanao sa 


nakaraang taon. 


Ang kakayahang panghawakan 
ng mga yunit ng BHB ang inisyati- 
ba sa labanan ay bunga ng kani- 
lang nagpapatuloy na pagpapahu- 
say ng mga taktika at teknika sa 
pakikipaglaban. Regular itong gi- 
nagawa ng mga teritoryal at yunit 
kumand. Nagbibigay din ang mga 
ito ng mga espesyal na pagsasanay 
sa isnayping, paggamit ng eksplo- 
sibo at gawaing paniktik. 

Napanghawakan ng BHB ma- 
ging ang ilang labanang depensibo 
na ibinunga ng ilang kaso ng ma- 
ling pagtaya sa kalagayan at kalu- 
wagan sa disiplinang militar. Sa ka- 
ramihan ng mga ito, naagaw ng 
mga Pulang mandirigma ang ini- 
syatiba at nakapagdulot ng ilam- 
pung kaswalti sa kaaway. 

Sa kabila ng desperadong mga 
atake ng kaaway, nakapagtala pa 
rin ng 5% dagdag sa kasapian ng 
BHB sa isla. Umaabot ngayon sa 
ilang libo ang buong-panahong 
mga Pulang mandirigma. Sa isang 
rehiyon lamang, mahigit 300 ang 
narekluta sa loob ng isang taon. 
Pagpapatunay ito na nagagalak 
ang masang magsasaka sa pagsapi 
ng kanilang mga anak sa BHB. Pa- 
tuloy na sinisikap na lutasin ang 
mga sumusulpot na suliranin ng 
pananamlay bunga ng sarisaring 


kadahilanang tulad ng pagka- “Z3 BNG. 
kasakit, pagkakasugat sa la- SEXY 
banan, pag-asikaso sa pami- 


lya at iba pa. 

Bumibilang din ngayon 
ng ilang libo ang kasapian ng mili- 
syang bayan. Tungkulin ng mga yu- 
nit nito ang pagsilbing reserba at 
pansuportang pwersa ng mga regu- 
lar na yunit ng BHB para mapana- 


4 


natili ang katahimikan at kaayusan 
sa mga barangay. Sumasama rin 
ang milisya sa mga taktikal na 
opensiba, sa pagnyutralisa sa mga 
lambat paniktik ng kaaway sa mga 
baryo at pagpapatupad ng iba pang 
mga gawain ng rebolusyonaryong 
kilusan. Partikular sa gawaing ito, 
may mayamang karanasan ang rehi- 
yon ng North Eastern Mindanao. 

Isinusulong din ng BHB ang re- 
bolusyong agraryo sa gitna ng 
pagpapaigting ng armadong paki- 
kibaka. Ilandaang libong magsasa- 
ka na ang nakabenepisyo sa mga 
tagumpay ng mga antipyudal na 
kampanya tulad ng pagpapababa 
ng upa sa lupa, sa gilingan ng pa- 
lay at kagamitan sa produksyon, 
pagpapababa sa tantos ng usura at 
presyo ng bilihin at pagpapataas sa 
sahod ng mga manggagawang bu- 
kid at presyo ng mga produktong 
agrikultural. Nag-oorganisa rin 
ang BHB ng sarisaring tipo ng 
mga kooperatiba at proyekto 
para mapaunlad ang produk- 
syon. 

Bilang bahagi ng pagpapa- 
tupad ng tunay na repor- 
ma sa lupa, inilulunsad 


ng BHB ang kilusan laban sa pan- 
darambong ng mga korporasyon ng 
minahan, trosohan at plantasyon 
na pagmamay-ari ng mga imperya- 
lista at malaking burgesyang-kum- 
prador. 

Patuloy ding inilulunsad ng 
BHB ang edukasyong masa. Itina- 
taas ang kamulatang pampulitika 
ng mga kasapi ng rebolusyona- 
ryong kilusan sa patuloy na pag- 
aaral nila sa mga batayan at espe- 
syal na kurso tungkol sa maiinit na 
isyung panlipunan. Bukod pa ito sa 
mga kampanyang masa para sa lite- 
rasiya, kalusugan at kultura. Ilang 
libong magsasaka na ang nabiyaya- 
an ng mga serbisyong panlipunang 
ito--bagay na huwad na ginagaya 
ng mga reaksyunaryo at papet na 
RSOT ng kaaway. 

Bunga ng mga tagumpay na 
ito, lumalawak at nakokonsolida 
ang baseng masa na umaabot na 
ngayon sa ilang milyon sa buong 
Mindanao (hindi pa kabilang dito 
ang mga sentrong bayan at lun- 
sod). Ayon kay Jor- 


ANG BAYAN Abril 21, 2008 


ge “Ka Oris” Madlos, tagapagsalita ng 
NDF-Mindanao, nakapagpalawak ang mga 
organisasyong masa tulad ng Pamban- 
sang Katipunan ng mga Magbubukid 
(PKM), Makabayang Kilusan ng Bagong 
Kababaihan (MAKIBAKA), Kabataang Ma- 
kabayan (KM) at Rebolusyonaryong Orga- 


nisasyon ng mga Lumad (ROL). Sustenido 
ring umaandar ang inter-baryo at antas- 
bayang mga organo ng kapangyarihang 
pampulitika sa maraming larangang geri- 


lya. 


Sa pangkabuuan, hindi mawawasak 
ng anumang kampanyang militar ng reak- 
syunaryong gubyerno ang lalong umiig- 
ting na armadong pakikibaka sa kanayu- 
nan. Malinaw na umaani ng malawak na 
suporta ang digmang bayan mula sa mga 
inaapi't pinagsasamantalahang sektor ng 
lipunang Pilipino. Hindi ito madudurog 
ng anumang kampanyang militar ng reak- 


syunaryong gubyerno, ani Ka Oris. 


MATATAGUMPAY NA OPENSIBA NG BHB Mo 


Militar ang target, paglilinaw 
ng BHB sa Panay 


nilinaw ng Napoleon Tumagtang Command ng BHB-Southern 
Front sa Panay na hindi target ng BHB sina Rep. Exequiel 
Javier at Mayor Elizabeth Coloso ng San Remigio, Antique. 
Matatandaang noong hapon ng Abril 4 ay tinambangan ng BHB 


sa Barangay Aningcalan ang mga elemento ng 31st DRC ng 3rd 


ID. Dalawang ripleng M16, isang handset at mga bala ang na- 
samsam sa dalawang tropang napatay sa 15-minutong labanan. 
Dalawa pang sundalo ang nasugatan sa ambus. 

Limang araw na inabangan ng yunit ng BHB ang abusadong 
yunit ng militar sa pwesto ng pagtatambangan. Pinalampas ni- 
la ang grupo nina Mayor Coloso (hindi nakadalo si Javier), na 
siyang panauhing pandangal sa inagurasyon ng dalawang pa- 
aralang pampubliko sa Barangay Bulan-Bulan at Barangay Ale- 
gria, at isinagawa lamang ang pananambang nang pauwi na sa 


TAB kanilang detatsment ang mga elemento ng 31st DRC. ABI 


Mga opensiba sa Isabela, Davao, Compostela 
Valley, Quezon at Abra 


uluy-tuloy ang mga taktikal 
Tr opensiba at aksyong militar 

ng Bagong Hukbong Bayan 
(BHB) laban sa mga papet-pasis- 
tang sundalo ng rehimeng Arroyo. 
Sumusunod ang ilang panimulang 
ulat na natanggap ng Ang Bayan: 

Abril 20. Isang sundalo ang 
namatay sa isang oras na 
pakikipagsagupa ng BHB sa 
Philippine Army sa Ilagan, Isabela 
bandang alas-6 ng umaga. 

Abril 15. Isang sundalo ng 
16th IB ang namatay at isa pa ang 
nasugatan nang labanan sila ng 
mga gerilya ng BHB sa Sityo 
Macalla, Pagsangahan, Nakar, Que- 
zon bandang 1:30 ng hapon. 

Abril 12. Nilusob ng BHB ang 
Barangay Malativas sa Panabo City 
at inaresto ang mga nagpapatru- 
lyang elemento ng Civilian Volun- 
teers Organization (CVO). Ang na- 
bigla at hindi na nakapanlabang 


ANG BAYAN Abril 21, 2008 


mga tanod ng barangay ay 
kinumpiskahan ng apat na ripleng 
Garand. 

Samantala, sa Monkayo, Com- 
postela Valley, isang sundalo ang 
namatay sa inilunsad na isnayping 
ng mga Pulang mandirigma laban sa 
isang detatsment ng Philippine 
Army sa Barangay Banlag. 

Abril 10-11. Dalawang sundalo 
ang namatay at limang iba pa ang 
nasugatan sa tatlong magkakahi- 
walay na mga operasyong haras- 
ment ng BHB laban sa mga elemen- 
to ng 743rd Combat Support Wing 
ng Philippine Air Force sa Mamala 
Uno, Sariaya, Quezon. 

Naganap ang unang harasment 
bandang alas-6 ng umaga kung sa- 
an dalawang sundalo ang agad na- 
matay. Dakong alas-8, muli silang 
hinaras at tatlong militar ang na- 
sugatan. 

Kinabukasan, muling hinamba- 


los ang mga pasistang militar at 
dalawa sa kanila ang kritikal na na- 
sugatan. Ayon sa mga ulat, kagyat 
na dinala ang mga sugatan sa 
isang ospital sa Quezon City. 

Laking tuwa ng mga tagabaryo 
sa sunud-sunod na pagparusa ng 
BHB sa mga abusadong sundalo na 
kilala sa lugar dahil sa kanilang 
pagnanakaw ng manok, bigas, 
itak, paninda at iba pang ari-arian 
ng mamamayan tuwing nag-oope- 
rasyon sila sa kanayunan. 

Abril 5. Apat na sundalo ng 
52nd Division Reconnaissance 
Company (DRC) ng 5th Infantry 
Division ang namatay sa isang sa- 
gupaan sa Tubo, Abra, ayon kay Ka 
Diego Wadagan, tagapagsalita ng 
Agustin Begnalen Command ng 
BHB-Abra. Ang mga sundalong ito 
ay nakatalagang pwersang panse- 
guridad ng mga malaking kumpa- 
nya ng minahan sa Cordillera. W 


5 


Saali PANANALANTA NG PASISTANG ESTADO 
Terorismo ng AFP sa Abra 


pines (AFP) ang dinaranas ngayon ng mamamayan ng Tubo, Abra 


Mesa karahasan at terorismo ng Armed Forces of the Philip- 


dahil sa mga operasyong militar na isinasagawa ng 50th IB at 
52nd Division Reconnaissance Company (DRC). Batas militar ang pinaii- 
ral ngayon sa mga baryo ng Pananuman at Tubtuba. Saklaw din ng mga 
operasyong militar ang Beew, Alangtin at Dilong, pawang sa Tubo, at ang 
kalapit na baryo ng Lamag sa Quirino, Ilocos Sur. 


Mula Marso 12, pwersahan nang 
ginagamit ng mga tropang militar 
ang mga paaralang elementarya, 
barangay hall, simbahan at mga 
dap-ay (tradisyunal na pulungang 
pangkonseho) sa Pananuman. 

Ipinwesto nila sa gitna ng mga 
bahayan ang kanilang mga 60 mm 
at 81 mm mortar at 105 mm ho- 
witzer at ginamit nilang paliparan 
ng mga helikopter ang bakuran ng 
eskwelahan. Mula Marso 25 ay 
umaabot na sa halos 100 bala ng 
howitzer ang pinasasabog, araw at 
gabi. 

Inaakusahan ng militar na mga 
suporter ng Bagong Hukbong Ba- 


na pinapasok ang mga tahanan at 
kinukumpiska ang kanilang kaga- 
mitan, sa katwirang ang mga iyon 
daw ay sa BHB. Kabilang dito ang 
mga ripleng pangaso, mga radyong 
VHF (na ginagamit sa komunika- 
syon ng mga barangay), mga 
cellphone at maging mga damit. 
Hindi malayang makakilos ang 
mamamayan sa kanilang pamaya- 
nan. Labis na naapektuhan ang ka- 
nilang produksyong agrikultural 
dahil pinagbabawalan silang maka- 
punta sa kanilang mga kaingin, bu- 
kid, pastuhan o mga kagubatan. 
Ilang araw matapos bisitahin ni 
Mariano Galisen ang kanyang kai- 


tagpuan ang kanyang naaagnas 
nang bangkay sa kagubatan. Nani- 
niwala ang mamamayan ng Tubtu- 
ba na siya ay pinatay ng mga nag- 
ooperasyong militar nang sakupin 
ang kanyang bukid. 

Pwersahang ginagamit bilang 
mga giya at kargador ang mamama- 
yan. Sa pangunguna ni 1Lt. John 
Pedregosa at 2Lt. Rashid Abdul 
Avila, pinwersa ng mga tropang mi- 
litar ang 27 sibilyan mula sa Pana- 
numan at Tubtuba upang kunin ang 
bangkay ng isang sundalong nama- 
tay sa engkwentro sa Ampungan, 
ilang oras na lakad mula sa kani- 
lang mga tahanan. 

Tuluy-tuloy ang pambobomba, 
istraping at panganganyon sa ka- 
bundukan sa hangganan ng Tubo at 
Besao. Dalawang OV-10 bomber, 


kasama ang dalawang F5 fighter jet 
ang araw-araw na naghulog ng 


yan (BHB) ang mamamayan. Iligal 


ngin sa Tubtuba noong Abril 1, na- 


umabot sa 117 bombang 125 at 
250 libra noong Marso 23-28.  [B 


Bayan Muna 
coordinator, dinukot 


inukot noong Abril 15 ng di baba- 

ba sa walong pinaniniwalaang 
mga sundalo si Noel Samar, 33. Si Sa- 
mar ay dating coordinator ng Bayan 
Muna noong 2001. Dinukot siya ha- 
bang nagbabantay sa kanyang tinda- 
han sa Barangay Layon, Ligao (City. 
Ayon sa mga saksi, hinambalos siya 
ng kalibre .45 pistola sa ulo. Nang 
mawalan ng malay, pinosasan at is- 
inakay siya sa isang puting Mitsubis- 
hi van na sinundan ng dalawa pang 
motorsiklo. Kinabukasan, iniwan lang 
basta si Samar nang nakapiring sa 
isang haywey sa Barangay Banao, Gu- 
inobatan, Albay. [AB] 


6 


Panggigipit sa mga aktibistang 
kontra-mina, binatikos 


inatikos ng Kalikasan-People's Network for the Environment 
(PNE) ang patuloy na panggigipit ng rehimeng Arroyo sa mga 
aktibistang tutol sa pagmimina. Ayon sa Kalikasan, umaabot na sa 
23 kaso ng paglabag sa karapatang-tao ng mga aktibistang maka- 
kalikasan ang naitatala mula nang maghari si Arroyo noong 2001. 
Labingwalo sa mga biktima ay aktibo sa mga kampanyang kontra sa 
pagmimina. Kabilang dito ang pagpaslang sa isang guro sa Quezon 
noong 2005 na tutol sa pagmimina sa kanilang lugar. 
Nakababahala ang ganitong sitwasyon, ayon sa Kalikasan-PNE 
na masugid na tumututol sa mga dayuhang minahan tulad ng 
Linktone Mining Corporation sa Zamboanga City na pagmamay-ari 
ng China, Lafayette Mining sa Marinduque, Royal Company ng Aus- 
tralia at Oceanic Philippines sa Nueva Vizcaya at marami pang iba. 
Sa kabila ng mga panggigipit, iginiit pa rin ng grupo na patu- 
loy nilang tututulan ang Mining Act of 1995 at iba pang mga batas 
at hakbangin na mapangwasak sa kapaligiran. [AB] 


ANG BAYAN Abril 21, 2008 


PANANALANTA NG PASISTANG ESTADO 


2 lider ng Bayan Muna 
sa Cordillera, pinalaya na 


Po nitong Abril 16 sina Jose Cawiding, lider ng Bayan Muna at 
ang kapwa niya akusadong si Leticia Banasan matapos ang anim na 
buwang pagkakakulong sa Benguet Provincial Jail. 


Nagpalabas ng kautusan noong 
Marso 16 si Bontoc Regional Trial 
Court (RTC) Branch 35 Presiding 
Judge Joseph Patnaan na palayain 
na sina Cawiding at Banasan alin- 
sunod sa provisional dismissal ng 
kasong kinakaharap nila. Ang ibig 
sabihin ng provisional dismissal ay 


maaaring buhaying muli ang kani- 
lang kaso kapag may lumantad na 
saksi laban sa mga akusado. Kung 
walang saksing lilitaw sa loob ng 
dalawang taon, magiging perma- 
nente na ang pagbasura sa kaso. 
Inaresto sina Cawiding at Ba- 
nasan at sinampahan ng walong 


Ulat ng Malacañang sa UN hinggil 
sa karapatang-tao, tinuligsa 


agprotesta sa Quezon City nitong Abril 19 ang 

mga biktima ng paglabag ng rehimeng Arroyo sa 
karapatang-tao. Tinuligsa nila ang mga kasinunga- 
lingang pinalaganap ng mga delegado ng gubyerno 
ng Pilipinas sa United Nations Human Rights Com- 
mission (UNHRC) sa Geneva, Switzerland noong na- 
karaang linggo. Pawang buladas ang laman ng pre- 
sentasyon ng mga tauhan ni Arroyo sa UNHRC 
Universal Periodic Review (UPR) hinggil sa kalaga- 
yan ng karapatang-tao sa bansa. Ang UPR ay tau- 1 
nang pagtatasa ng UN sa kalagayan ng karapatang-tao / 


sa iba't-ibang bansa. 


Ang pagkilos ay pinangunahan 
ng Hustisya, organisasyon ng mga 
biktima at pamilya ng mga biktima. 
Alas-10 ng umaga nang pumunta 
ang mga kasapi nito sa Quezon Me- 
morial Circle dala ang isang effigy 
ni Gloria Arroyo na tinuran nilang 
“payasong duguan ang mga ka- 
may.” 

Tinuligsa ng mga raliyista ang 
ibayo pang paglala ng kalagayan 
ng karapatang-tao sa bansa. Kaba- 
ligtaran naman nito ang ulat sa 
UNHRC ng mga utusan ni Arroyo na 
nagsabing lumiliit na ang bilang ng 
mga pampulitikang pamamaslang 


ANG BAYAN Abril 21, 2008 


at pagdukot sa 
bansa. 

Nagtitipun- 
tipon kada ikat- 
long Sabado ng | 
buwan ang mga 
kasapi ng Hustisya, Karapatan at 
iba pang organisasyong nagtata- 
guyod sa karapatang-tao. Ipin- 
ananawagan nila ang pagtigil ng 
rehimeng Arroyo sa mga pampuliti- 
kang pamamaslang, pagdukot at 
panunupil. 

Nanawagan naman ang koali- 
syong Philippine UPR Watch na 
tanggalin o suspendihin ang 


n 


kaso ng murder at isang kaso ng 
frustrated murder. Kaugnay ito sa 
pagkamatay ng walong sundalo at 
pagkakasugat ng isang militar sa 
ambus na isinagawa ng Bagong 
Hukbong Bayan noong Hulyo 2003 
sa Sityo Saddle, Talubin, Bontoc, 
Mountain Province. 

Ang pagkakakulong at mali- 
syosong pag-uugnay kina Cawi- 
ding at Banasan sa BHB ay halim- 
bawa ng panunupil at panggigipit 
ng rehimeng Arroyo sa mga lider 
at kasapi ng mga progresibo at li- 
gal na organisasyong lumalaban 
dito. ABI 


pagkamyembro ng Pilipinas sa 
UNHRC. Ang koalisyong ito ay iti- 
natag upang subaybayan ang UPR. 
Nagpadala ng anim na delegado 
ang Philippine UPR Watch sa 
UN na kinabibilangan ng 
f tig-iisang kinatawan mula 
sa National Council of 
Churches in the Philip- 
pines, Bayan Muna, Kara- 
patan at International As- 
sociation of People's Law- 
„yers. Kasama rin sa anim si 
SN Jonathan Sta. Rosa, kapatid 
"ng pinaslang na si Pastor 
-Isaias Sta. Rosa ng simba- 
hang Methodist at si Dr. Edi- 
ta Burgos, ina ang desapare- 
cido na si Jonas Burgos. 
Samantala, binatikos na- 
/ man ng National Union of 
People's Lawyers ang ipinagka- 
kalat na kwento ni Executive 
Secretary Eduardo Ermita na pina- 
lakpakan ng UNHRC ang ulat nila. 
Inilahad nina Bayan Muna Rep. 
Satur Ocampo at Teodoro Casiño 
ang tunay na kalagayan ng karapa- 
tang-tao sa bansa. Umabot sa 18 
bansa ang nagkwestyon o nagku- 
mento nang negatibo hinggil sa 
kalagayan ng karapatang-tao sa Pi- 
lipinas. [AB] 


7 


Mga progresibong 
kongresista, 
muling ginigipit 


uling pinag-iibayo ng rehi- 

meng Arroyo ang panggigipit 
sa mga progresibong kongresista. 
Sa pag-uudyok ng Inter-Agency 
Legal Action Group (IALAG) ng 
Malacafiang, sinampahan ng mur- 
der sa Nueva Ecija Prosecutor's 
Office sina Rep. Satur Ocampo at 
Rep. Teodoro Casiho ng Bayan 
Muna, Rep. Liza Maza ng Gabriela 
Women's Party at Rep. Rafael Ma- 
riano ng Anakpawis. 

“Gawa-gawa lamang ang rek- 
lamong murder, tulad ng pagiging 
gawa-gawa lamang ng mga ka- 
song isinampa laban sa Batasan 
6. Bahagi lamang ito ng patuloy 
na pampulitikang panggigipit sa 
amin,” ani Maza. 

Kasabay nito, binatikos ni 
Ocampo ang pulis at militar sa is- 
inasagawang paniniktik sa ka- 
nyang bahay. Napansin ng mga is- 
tap ni Ocampo na dalawang lala- 
king nakamotorsiklo ang umaaligid 
sa kanyang bahay sa Quezon City. 
Napansin ding tila may dalawa pa 
silang kasama sa ibang sasakyan 
na kinakausap sa pamamagitan ng 
radyo. 

Ayon kay Ocampo, ang kaso 
laban sa kanila ay isinampa sa 
pag-uudyok ni Justice Secretary 
Raul Gonzales. 

Inaakusahan sina Ocampo ng 
pag-utos sa pagpaslang kina Car- 
lito Bayudang, Danilo Felipe at 
Jimmy Peralta. Si Bayudang ay 
dating lider ng Red Vigilante 
Group, isang grupong paramilitar 
sa ilalim ng Philippine Army. Siya 
ay hinatulang maysala ng huku- 
mang bayan sa mga kaso ng pag- 
labag sa karapatang-tao at pina- 
rusahan ng Bagong Hukbong Ba- 
yan noong 2004. [AB 


8 


N BALITA | 


Ika-35 anibersaryo ng NDF, ipagdiriwang 


IPAGDIRIWANG ng National Democratic Front (NDF) ang ika-35 aniber- 
saryo ng pagkakatatag nito sa darating na Abril 24. Ang NDF ang rebo- 
lusyonaryong nagkakaisang prenteng organisasyon ng mamamayang 
Pilipino na nakikibaka para sa pambansang paglaya. 

Mula 1973 ay itinaguyod ng NDF ang pagkakaisa ng mga progresi- 
bong uri at mga sektor sa lipunang Pilipino para sa pakikibaka para sa 
pambansa at panlipunang paglaya. Sa labas ng bansa, patuloy itong 
nakapagtitipon ng suportang moral, pampulitika at materyal para sa re- 
bolusyonaryong kilusan sa Pilipinas. 

Nakatakdang magtipun-tipon ang mga alyadong organisasyon ng 
NDF at mamamayan sa mga rebolusyonaryong base at mga larangang 
gerilya sa kanayunan at maging sa mga lunsod at bayan. Sa Abril 26 na- 
man ay pangungunahan ng International Information Office ng NDFP 
(NDF-IIO) ang paggunita ng anibersaryo sa Amsterdam, The Nether- 
lands na may temang "Pagdiriwang ng 35 taon ng mga tagumpay ng 
sambayanang Pilipino sa kanilang pakikibaka para sa pambansang 
paglaya." 

Maglulunsad rin ang NDF-IIO ng kampanya para makalikom ng pon- 
do na gagamitin para sa pagsisikap ng mga rebolusyonaryong pwersa 
na tumulong sa mga biktima ng matinding baha at pagguho ng lupa sa 
Samar at iba pang bahagi ng bansa. Gagamitin din itong pantulong sa 
mga pamilya ng mga konsultant ng NDFP sa usapang pangkapayapaan 
na pinaslang o dinukot. 


Mga manggagawa ng LRT, nanalo sa Korte Suprema 


PINAGTIBAY ng Korte Suprema nitong Abril 14 na iligal ang ginawang 
pagtatanggal ng Metro Transit Organization Inc (MTOI) sa 211 mangga- 
gawa ng Light Rail Transil (LRT). Nagwelga ang mga manggagawa rito 
noong 2000 matapos magkaroon ng dedlak sa negosasyon para sa 
bagong collective bargaining agreement. Kinasuhan ng mga mangga- 
gawa ang MTOI ng iligal na dismissal at union busting matapos sila 
tinanggal. 

Alinsunod dito, maaari nang makuha ng mga manggagawa na kas- 
api ng Pinag-isang Lakas ng Manggagawa sa Metro Inc-National Feder- 
ation of Labor ang mahigit P208 milyong back pay. Inutusan din ng 
korte ang MTOI na bayaran ang mahigit P21 milyong legal fees ng mga 
manggagawa. 

CPN-Maoist, nanalo sa eleksyon 


para sa Constituent Assembly sa Nepal 


NAGKAMIT ng malaking tagumpay ang Communist Party of Nepal (CPN)- 
Maoist sa katatapos na eleksyon para sa constituent assembly sa Nepal. 
Naipagwagi ng CPN-M ang 116 sa 215 pwestong tapos nang bilangin. 
May kabuuang 240 pwestong pinaglabanan. Bubuuin ng mahigit 600 ki- 
natawan ang asembliya, kabilang ang mga hihirangin ng gubyerno. 
Ang pagbubuo ng constituent assembly ay isa sa iginiit ng CPN-M sa 
gubyerno ng Nepal upang magbalangkas ng demokratikong konstitu- 
syon at ilatag ang daan para sa pormal na pagbuwag ng monarkiya. 


ANG BAYAN Abril 21, 2008 


Pahayagan ng Partido Komunista ng Pilipinas 
Pinapatnubayan ng Marxismo-Leninismo-Maoismo 


D-E IN Taon XXXIX Blg. 8 
Enero 21, 2008 
x www. philippinerevolution.org 


Editoryal 


Sagot sa lumalalang krisis: 
Rebolusyon at pag-aalsang bayan! 


maabot na sa sukdulan ang pandarambong tang “globalisasyon,” kawalan ng tunay na repor- 
| | ng imperyalismo at mga kakutsaba nitong z% Um ma sa lupa at labis-labis na korapsyon. Mula 

papet na reaksyunaryong uri. Nagdudu- f, A dekada 1990, isinakatuparan na ang laganap 
lot ito ng malawakang pagkawasak ng mga Yika App na pagpapalit-gamit ng daan-daang libong 
produktibong pwersa sa mga malakolonya at agg # |) ektaryang lupaing tinatamnan ng palay tu- 
masidhing pagpapahirap sa nakararaming ma- n4 ngo sa gamit pang-eksport, komersyo at 
mamayan ng daigdig. Kasabay ng sumi- turismo. Malalawak na taniman ng pa- 
sidhing krisis ng sobrang produk- N lay ang winasak din ng operasyon ng 
syon sa mga imperyalistang bansa, L malalaking dayuhang minahan. 
tinatamaan naman ang mga api at 4 Ang bilyun-bilyon pisong 
atrasadong bansa ng matinding pondong dapat ay 
krisis ng kasalatan ng suplay at %® napunta sa abono, 
pagsirit ng presyo ng bigas, mais, irigasyon at ibang 
trigo at iba pang pinakasaligang suporta sa pagtata- 
pangangailangan ng nakarara- nim at suplay ng bigas ay 
ming mamama- y/ 7 ibinubulsa nina Gloria 


an. f Arroyo at kanyang mga 
y (lipis 

Papara- pep kasapakat. Di pa nakun- 
ting pa la- Ni a tento, nililimas nina Arro- 


mang ang f” cW y 
paniba- 7 NEL A 
gong £ l F Po 


Ko 
rese- AE 


yo at mga opereytor niya 
ang dagdag pang bilyun- 
bilyong pisong pondo para 
umano sa pamamahagi ng baboy, salt fertilizer at iba 


syon ng pan- Ka Y ENS, pa. Nagpipista sila samantalang ginugutom ang ma- 
daigdigang sistemang Ka) higa f p mamayan. 
kapitalista, hinahambalos na [/ hi BL AA Patuloy na 
ng matinding kagutuman ang Aa (3 hi CU Di 9 nakokontrol 
nakararaming mamamayan ng daig- ^N i j e N | WA! ng kartel sa 
dig, kabilang ang sambayanang Pili- EA | | | bigas ang lo- 
pino. A kal na sup- 
Ang kasalukuyang krisis sa bigas ay dulot ng pa- i lay at presyo 
ngangayupapa ng papet na gubyerno sa imperyalis- ng bigas 


Protesta laban Lumalawak ang Mga opensiba 
Mga tampok sa paataas na presvo suporta sa digmang sa Davao, ComVal, 
sa isyung ito... pagtaas ng PISSyo | bayan sa Mindanao Qúezön-aťt Abra 


PAHINA 4 PAHINA 5 


Mga instruksyon sa paglilimbag 


1. Ang sinundang pahina, na eksaktong kopya ng pahina 1 maliban sa mas 
mapusyaw ang masthead o logo ay para sa mga gumagamit ng mimeo machine o 
naglilimbag sa paraang v-type. Idinisenyo ito para hindi madaling makasira ng istensil. 


2. Pag-print sa istensil: 
Sa print dialog, i-check ang Print as image 


Alisin ang check sa Shrink oversized pages to paper size 
I-click ang Properties 


Tiyaking naka-set sa 100% ang Scaling 


a) 

b) 

k) 

d) I-click ang Advanced 
e) 

d) Ituloy ang pag-print 


3. Hinihikayat ang mga kasama na ipaabot sa patnugutan ng AB ang anumang 
problema kaugnay ng paglilimbag sa pamamagitan ng v-type. Magpadala ng email sa 
angbayan@yahoo.com 


